Haja ya dini kwa jamii mbali mbali 
Jamii ina haja ya kiasi gani na dini? 


kiwa mtu binafsi hana budi awe na dini, basi haja ya jamii mbali mbali kwenye dini ni kubwa 
zaidi, Dini ni ngao yenye kuikinga jamii; na hiyo ni kwa sababu maishaya mwanadamu 
hayasimami isipokuwa kwa kushirikiana na watu wake katika mambo ya kheri: “...Na 
saidianeni katika wema na uchamngu. Wala msisaidiane katika dhambi na uadui...” (5:2), 

Na ushirikiano huu hautimii ila kwa mfumo unaopangilia mahusiano yake, na kuainisha 
majukumu yake na kudhamini haki zao, mfumo huu hauna budi kutoka kwa yule mpole 
mwenye ujuzi na elimu kwa anayohitajia mwanadamu, “Asijue aliye umba, naye ndiye 
Mjua siri, Mwenye khabari?” (67:14) 

Kila ambapo mwanadamu anapokwenda kinyume na dini, sheria yake na mfumo wake ndipo 
jinsi ambapo hupotea na kughibu na kudumbukia katika kiza cha shaka, upotevu, haya, taabu 
na mateso. 

Athari ya nguvu ya dini na mshikamano wa jamii na utulivu wake 

https://www.path-2-happiness.com/sw/njia-ya-saada-je-mwanadamu-ana-haja-ya-dini-haja-ya-dini- 

kwa-jamii-mbali-mbali 


